જાગૃત ઉજાગર 


૪ સં. ૨૦૦૭ 9 માગસર સુદ-૧૪ ૪ તા. સ૮-૧ર-રઇ૦ર૦ ૯૪ સોમવાર 300 ॥10: 254 


ચક્ષુદાતા સ્વ.પ્રેમજીભાઈ કેસરાણી 
સ્મરણાંજલિ - વિદ્યાજલી 


વિદ્યાર્થી હોસ્ટેલ નખત્રાણા દસ તાદ 





શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા. સમાજ વિદ્યાર્થી ભવન, નખત્રાણા ખાતે 
સ્વ. પ્રેમજીભાઈ કેશરાણી ની શ્રદ્ધાજલિ સભા યોજાઈ. 


સંયોજક : કા.વા.રામાણી, કોટડા. 

આજ તારીખ ર૭-૧ર-૨૦૨૦ ના સૌજ શ્રી સમાજ, કચ્છ ઝોન સમાજ અને યુવાસંઘ કચ્છ 
રીજીયન તથા મહિલા સંઘના સંયુક્ત ઉપક્રમે સ્વ. પ્રેમજીભાઈ કેશરાણી ની આત્માને શાંતી માટે 
શોકસભા યોજાઈ ગઈ. 

સ્વ. પ્રેમજીભાઈને શ્રદ્ધાંજલે સ્વરૂપે ભક્તિ સંગીત સાથે એમનો સંક્ષિપ્ત જીવન પરિચય શ્રી 
ચંદ્રકાન્ત ભાઇ છાભૈયાએ આપેલ . 

સ્વ. પ્રેમજીભાઈ એ શ્રી સમાજ, યુવાસંઘ, ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન, શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્ર 
સ્થાન, મહિલા સંઘ માટે કરેલ સામાજિક કાર્ય અને ખાસ કરીને શિક્ષણ અને સનાતન સંસ્કૃતિ અને હિન્દુ 
ધર્મ રક્ષા માટે કરેલ કાર્યોની અને સમર્પિત સેવાની ઝાંખી શ્રી સમાજના માનનીય પ્રમુખ શ્રી 
અબજીભાઈ, શ્રી ઉમિયામાતાજી સંસ્થા ના પ્રમુખશ્રી હંસરાજ ભાઇ ધોળુ, શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્ર 
સ્થાનના મહામંત્રી શ્રી રતિલાલ ભાઇ પોકાર તથા કચ્છ વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાનના સંચાલક પ્રિ. ડો. મોહનભાઈ 
છાભૈયા, આણંદ વગેરે દ્વારા સંક્ષિપ્રમાં રજૂ કરવા આવેલ. તેઓની જીવન યાત્રા બાબતે પણ માહિતી 
આપવામાં આવેલ. 

ત્યારબાદ ભારતભરમાંથી મળેલ મહાનુભાવો તથા ટ્રસ્‍ટીશ્રીઓનો ઓડિયો સંદેશ શોક સંદેશા 
સંભળાવવામાં આવ્યા અને આવેલ પત્ર રૂપી શ્રદ્ધાંજાલે સંદેશાઓ નું વાંચન કરવામાં આવ્યું. 

કરેલ ચક્ષુદાન માટે પરિવારના સભ્યોને યુવાસંઘના હેલ્થ અને ડિઝાસ્ટર મિશન દ્વારા આપવામાં 
આવેલ માનવતા ગૌરવ સન્માન પત્ર કચ્છ રિંજીયન ટીમ, મહાનુભાવો અને સ્થાનિક નૈતુત્વના વરદ 
હસ્તે તેઓના પરિવારને આપવામાં આવેલ. 

આ કાર્યક્રમ માં આપણી મુખ્ય સંસ્થાઓ ના પદાધિકારીઓ સહિત આજુબાજુના ગામની સમાજોના 
પ્રતિનિધિ ભાઈ બહેનોએ બહુ મોટી સંખ્યામાં હાજરી આપી શ્રદ્ધા સુમન અર્પણ કરેલ. સદગતના 
પરિવારજનો વતી એમના મોટાભાઈ ડો. રામજીભાઈ તથા નાનાભાઇ બાબુભાઈએ સમાજજનોની 
હુંફ બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો. 

કાર્યક્રમમાં સૌનું સ્વાગત શ્રીસમાજના મંત્રી શ્રી પ્રવેણભાઇ ધોળુએ તથા સંચાલન યુવાસંઘ કચ્ઇ 
રીજીયન મિશન ચેરમેન શાંતિલાલ નાકરાણીએ કર્યું. 

ન કક માહિતી આગામી અંક માં) 


રે ખાતે અખિલ ભા રત તીય ૫ 


રીમા અધ્યક્ષ ડો. છગનભાઇ સુરાણ 


ક ક 


શ્રી કચ્છ પાટીદાર સમાજ - લકડગજ, નાગપુર દ્વારા કાલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ 
[/181/12) ના નવ નિયુક્ત રાષ્ટ્રીય અઘ્યક્ષ ડો. છગનભાઇ સુરાણી ના સન્માન તેમજ વિદ્યાર્થીઓના 
માર્ગદર્શન માટે અને આપણી સમાજના સત્તાતની રત સ્વ. શ્રી પ્રેમજીભાઈ કેસરાણી ને શ્રદ્ધાજાલે 
આપવા માટેએક સભાનું આયોજન કરવામાં આવેલ. 

સર્વપ્રથમ સમાજ રત્ત , કમયોગી સ્વ. પ્રેમજામાઈના સામાજિક અને શિક્ષણના કાર્યોને યાદ કરી 
અને રહ્ેહ નું મૌન રાખી શ્રદ્ધાંજલિ આપી. 

ત્યારબાદ આપણી સમાજનું ગૌરવ એવા ડૉ. છગનભાઈ સુરાણીનો પરિચય સહમંત્રીશ્રી 
રસિકભાઈ ચોપડા દ્વારા આપી તેમની આ ગરિંમામય નિયુક્તિ માટે શ્રી પાટીદાર સમાજ, શ્રી 
પાટીદાર યુવક મંડળ, શ્રી પાટીદાર મહિલા મંડળ, લકડગંજ, નાગપુર અને શ્રી અખિલ ભારતીય 
કશ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ વતી પુષ્પગુચ્છ, સાલ, શ્રીફળ, મોમેન્ટો આપી સન્માનિત કરવામાં 
આવ્યા. 

આ શુભ પ્રસંગે ડો છગનભાઈ સુરાણીએ તેઓના સન્માન બદલ આભાર વ્યક્ત કરેલ સાથે 
પોતાના જીવનના ઘણા સાહસિક અનુભવો અને પ્રસંગો સમાજજનો સામે મુક્યા. વિશ્વનું સર્વશ્રેષ્ઠ 
અને સૌથી મોટું વિદ્યાર્થીઓત્તું સંગઠન એટલે અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરૅષદ માં આપણા 
યુવાઓને સામેલ થઇ લીડર શીપ અને રાષ્ટ્રીયતા ના પાઠ શીખવા માટેયુવાનોને આગ્રહ કરેલ. 

આ શુભ પ્રસંગે શ્રી પાટીદાર સમાજ ના પ્રમુખશ્રી નરસિંહભાઈ સુરાણીએ નાગપુર સમાજ વતી 
ડો. સાહેબને અભિનંદન આપી તેમના ઉશવળ ભવિષ્ય માટે શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. 

આ કાર્યક્રમમાં વિશેષ રૂપથી શ્રી કચ પાટીદાર સમાજ, શ્રી પાટીદાર યુવક મંડળ, શ્રી પાટીદાર 
મહિલા મંડળ ના મુખ્ય હોદ્દેદારો, કાર્યકારણી શ્રી અખેલ ભારતીય કચઇ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ ના 
મહામંત્રી નટવરભાઈ સામાણી , ખેમચંદભાઈ છાભૈયા, શાંતિભાઈ લીંબાણી, રમેશભાઈ લીંબાણી, 
ઉમેશભાઈ રંગાણી, દિનેશભાઈ પોકાર, ભરતભાઈ પોકાર વગેરે મિત્રો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતાં . 

કાર્યક્રમ નું સંચાલન સમાજના સહમંત્રી રસિકભાઈ ચોપડાએ બહુ સુંદર રીતે કર્યું અને આભાર 
[વિધિસહમત્રી શ્રી દિનેશભાઈ પોકાર દ્વારા કરવામાં આવી. 


31મી ડિસેમ્બરે હોટેલ, 
ક્લબ અને ફાર્મ હાઉસ 
પર પાર્ટીઓ માટે 
પ્રતિબંધ : રેસ્ટોરન્ટ્સ 
9 વાગ્યે બંધ કરી 
ગનો 





સોમનાથ મંદિરનું ફરી 
સુવર્ણયુગ તરફ 
યાણ 
કળશ બાદ આજે વધુ 
સિન. 40) 
શિખર-ઘુમ્મટ પર 


માળાના ળા 
“સનાતત ધમ પત્રિકા''૧ ક 1 ની 
પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને વિજેતા 


શ્રી અ.ભા. ક. ક. પા.સમાજ ની પ્રચાર પ્રસ 


ભારતીય રેલ્વેના પ્રથમ મહિલા ડ્રાઈવર નુ તામ આપો ? 
સાચો જવાબ - ભારતીય રેલ્વે તા પ્રથમ મહિલા ડ્રાઈવર સુરેખા શકર યાદવ હતા 
સાચો જવાબ આપનાર - મતોજ કુમાર વિરજીભાઈ ભાવાણી - ડોડબાલાપુર, 
બેન્ગલોર. મો. ૯૪૪૮૮૮૨૦૧૨. 
આજના પ્રશ્ચ માટ જૂઆં આજતા સમાચાર ગિ અ 
આપનો જવાબ આપના નામ અને ગામ જા આજ રાત ૧૨ વાગ્યા થા સુધીમાં 
વોટ્સેપ દ્વારા 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઈનામ ... 
આપણુ મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોંચાડીએ આપણો અવાજ.. 








માટે આયખું અપનાર 


કેશરાણી તે 









મોં | ર સિ પુ 


108. : 91 78018 77774, 1-91 77189 77774. વ15ટાતાતા(1તા110તા (ણતા. 0011 


21મા 
શક અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 


રી પ નિ જ 
પાટીદાર વિંદયાર્છી #અડવન, નધ્લબાગા, જા, મુજ [કરાર - ૩૦૦ ૬૧૫ 





સમાજ , સનાતન સંસ્કૃતિ અને શિક્ષણ 


વિધા અંજલિ અર્પીએ. 
આપણી સમાજના તેજસ્વી જરૂરિયાતમંદ વિધાર્થીઓને 
અભ્યાસ, રમતગમત કે અન્ય ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી બનાવવા 
માટૅ સ્વેસ્છિક આર્થિક જ આપવા ર માટેની 
શ્રી સમાજની મેઘાવી વિઘા લક્ષ્મી અમૃતકૃભ યોજના 


[110://011.1//લા1૫1111101 ઉપરોક્ત લિંક પર ક્લિક કરવાથી 

સમાજના તેજસ્વી જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓને ઉશવળ કારકિર્દી નિર્માણ માટે શ્રી સમાજની 
વિદ્યા લક્ષ્મી અમૃતકુંભ યોજનામાં ઓનલાઇન વિદ્યાદાન માટેનું ફોર્મ ખુલશે. 

ડલાળલા]-૪પ/લક્લા લુ કે આપત્તું રીજીયન પસંદ કરો 

પોતાનું નામ, ફૅમિલી આઇડી, ગામ, સસ્નામું, મોબાઈલ નંબર, સમાજત્તુ નામ વગેરે વિગતો 
લખો. 
રૂ.૧૦૦૦,-ના અનુપાતમાં શ્રી લક્ષ્મી સ્વૈચ્છિક અનુદાન કુપનની સંખ્યા દર્શાવો. 

આપનું યોગદાન ત્વરિત 017 ભરવા માટે ઝત [૫૦10 પર ક્લિક કરો. રાં લખી કોઈ પણ 
ઉતા કે પછાત તત હારા યોગદાન જમાં કરાવો. 

જો પછીથી યોગદાન જમા કરવા માંગતા હો તો 2ત!/ તાહ પર ક્લિક કરો. 

આપને શ્રી સમાજ દ્વારા આભાર અને બેંક વિગતનો મેસેજ મળશે. 

યોગદાન જમા થયેથી શ્રી સમાજનો આભાર પત્ર અને સમાજ વિદ્યા લક્ષ્મી કુપન કુરિયર કે કાર્યકર્તા 
દ્વારા આપને પહોચાડવામાં આવશે. 

શ્રી સમાજદ્ધારા યોજાનાર ફાયનલ લકી ડો માં આપ ઈનામને પાત્ર પણ બની શકો છો. 

આવો, કોરોના કાળમાં સાદાઈથી ઉજવાયેલા શુભ પ્રસંગ, શુભારંભ વગેરેને યાદગાર અને 
દિવંગતને શ્રદ્ધા સુમન અર્પી ચિર:સ્મરણીય બનાવીએ. . 


[110://01.1//લાળપ1લ10101 એક ક્લિક કરીએ ઉશ્વળ સમાજ નિર્માણ માટે. . . 


ડડ. 
પમ ગેઇટ 


સ સસ 
યોમજા કકારાણો ન 
ન નોક 


સ્વ. પ્રેમજીભાઈ કેસરાણીતા 


પરલોક ગમન થયે 


છ ખમામાદ 
ર બનકે ] 


તેને આપવાના આવેલ 


વિધા દાન ૫૦૦૦ 


સાદગી ન 
ઝરા! 
સાનો [રારો હારા 


કડ ક બઝાર 
નગ હી ક 


-મૌરાંગા ઘાનામો 
મ કાય. 
| 


શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા. સમાજ, મુંબઈ ઝોન, શ્રી પાટીદાર યુવક મંડળ 


કા 


અને યુવાસંઘ મુંબઈ રીજીયન દ્વારા ભાઈ કેશરાણીને 
0૦૦૦૦ 11૦૦1 પર ડિ લાક લાન 


આજરોજ મુંબઈ વાસી અને સનાતની એક્સપ્રેસ સમાં સંગઠનના સરદાર સ્વ. પ્રેમજીભાઈ 
વિશેષ શ્રદ્ધા્જાલે કાર્યક્રમનું આયોજન શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા. સમાજ, મુંબઈ ઝોન, 
શ્રીપાટીદાર યુવક મંડળ અને યુવાસંઘ મુંબઈ રીજીયન દ્વારા 3૦૦૮૦ 11૯૯ પર યોજવામાં આવેલ . 


સૌ પ્રથમ ઝોન સમાજના મહામંત્રીશ્રી કાંતિભાઈ લીંબાણીએ સૌનું સ્વાગત કરી સ્વ.ને શાબ્દિક 
શ્રદ્ધા સુમન અર્ષણ કરેલ. 

ત્યારબાદ મુંબઈના ઝોન પ્રમુખશ્રી ઉમેશભાઈ નાથાણી, ટ્રસ્‍ટ ફંડના વડીલ ટ્રસ્‍ટી 
શ્રી અરુણભાઈ, કેન્દ્રીય સમાજના ટ્રસ્ટી શ્રી છગનભાઈ, અને ઝોન ના પુર્વ પ્રમુખ છગનભાઈ, 
€/ ભવાનભાઈ લીંબાણી, મનસુખભાઇ વેલાની, યુવાસંઘ ઓસૈન કાઉન્સિલ મત્રી સંગીતા બેન, 
ડો. મહેન્દ્રભાઈ સેંઘાણી અને અન્ય મિત્રોએ શબ્દાંજલિ આપેલ. 

આ સભામાં વિશેષ રૂપે જોડાઈ સ્વ. પ્રેમજીભાઈ ના સનાતની સાથી રમેશભાઈ વાગડીયા અને 
[હંંમતભાઈ ખેતાણી, યુવાસંઘ પ્રમુખ ડો. વસંત ધોળું, પુર્વ પ્રમુખ ગૌરાંગ ધાનાણી એ હદયના 
ભાવથી ભાવનાત્મક શબ્દાંજલિ અર્પી તેઓના અધુરા કાર્યોને પુર્ણ કરવા અને વિદ્યા લક્ષ્મી અમૃતકુભ 
યોગદાન આપી વિદ્યા અંજાલે આપવા આહવાન કરેલ. જેના પ્રત્યુતરમાં શ્રી છગનભાઇ 
રામજીયાણી એ રૂ. ૫૦૦૦/- સમાજના જરૂરિયાતમંદ તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને આર્થિક મદદ કરવા 
શ્રીસમજે શરૂ કરેલ આ મેઘાવી યોજનામાં પોતાનું ઓનલાઇન અનુદાન આપેલ. 

શોક સંદેશ નું વાંચન ટ્રસ્‍ટ ફંડના મંત્રીશ્રી પ્રકાશભાઈ માવાનીએ અતે આભારદર્શન 
ગૌતમભાઈ કેશરાણીએ કરેલ. 

સમગ્ન કાર્યક્રમનુ સફળ સંચાલન યુવાસંઘ બિઝનેસ સેલના ચેરમેન હિતેશ પોકાર અને 
ડો. મહેન્દ્ર સેંઘાણી એ કરેલ. 

યુવા મિત્રોએ સ્વ. પ્રેમજીભાઈ ની સામાજિક કાર્ય ઝાંખી ફોટોગ્રાફ અને વીડિયો દ્વારા રજૂ કરી 
હતી. 





ભૂજ લક્ષ્મીનારાયણ પાટીદાર યુવક 
મડળના પ્રમુખશ્રી નરોત્તમભાઈ પોકારતે 
ભુજ શહેર ભારતીય જનતા પાટીતા 
ઉપપ્રમુખ બતવા બદલ ખુબ - ખુબ 
શુભેચ્છાઓ. 

યુવાસઘ રાજકીય (મિશત આપ ને 
| ર બીરદાવે છે અભિનદીત કરે છે.. 


જ 


સમયને કર્તવ્ય સાથે સંબંધ છે, તેમ આળસ સાથે પણ સંબંધ છે. કર્તવ્યશીલ વ્યાંક્ત સમયને 
ઓળખે છે અને પ્રમાદી વ્યક્તિને સમય ઓળખે છે. 

સમયની પ્રત્યેક પળનો ઉપયોગ કરનાર કર્મનો આનંદ અનુભવે છે, વેડફનાર વિષાદ ! ગાડી 
સૂકી જવાથી મુશ્કેલી અને અવ્યવસ્થા જ નિર્માણ થાય છે, લાભ ક્યારેય નહીં. 

સમયનું મૃલ્ય ન સમજનાર માણસ અનેકોનો સમય બગાડે છે. . .પરિંણામસ્વરૂપ તે સમાજનો 
દ્રોહી છે. સમયનો સદુપયોગ મનને અને આત્માને આનદ આપે છે. સમય અને સઠ્ત્તિનો સમન્વય 
સત્કર્મ માટેપ્રેરે છે.. .અને સત્કર્મનો આનદ જેવો તેવો હોતો નથી. જીવનને સત્કર્મથી ભરી દેવાની 
ખેવનાવાળા માનવી સમયની ધારાનું જતન સિંહણના દૂધની જેમ સુવણંપાત્રમાં કરે છે. 

અનંત, અવિરત ગતિશીલ એવા સમયનું મૃલ્ય સમજીને જીવી જનાર મહામાનવ... 
વિશ્ષમાનવ બની જાય છે. 
(કમશઃ) 


નિ 


સ્વ. પાનુબેન બાઈ ચોપડા, ઉં ફિમર : ૮૧ વર્ષ, 
કચ્છ મા ગામ : નાનાઅગીયા, હાલે : કપડવંજ. 
[રીખ નિવાઃ 
સ્વ. હિરાલાલભાઈ વસતાભાઈ નાકરાણી, ઉમર : ૬પ વર્ષ, 
કચ્છ માં ગામ : લક્ષ્મીપર (તરા). 
સ્વ. લાલજીભાઈ કરસનભાઈ ઉકાણી, ઉમર : 
કચ્છ મા ગામ : બિદડા, માડવી. 
સ્વ. શીવજીભાઈ પ્રેમજીભાઈ ભાદાણી, ઉંમર : ૬૩ વર્ષ , 
કરછ મા ગામ : ઉખેડા, હાલે : મુધોળ, મહાલિગપુર. 
સ્વ. તુલશીબેન ખેમચંદભાઈ વાલાણી, ઉમર : ૬ ર વર્ષ , 
કચ્છ મા ગામ : વિથોણ, હાલે : નાગપુર (મહારાષ્ટ્ર). 


૯૭ વર્ષ, 


સ્વ.શ્રી રતીલાલભાઈ કરમશીભાઈ ચૌહાણ, 
કરછ મા ગામ : કાદીયા મોટા, હાલે : ધાર રોડ ઇન્દોર. 
સ્વ. જશુબેન માવજીભાઈ નાકરાણી, ઉમર : ૯૭ વર્ષ, 
કરછ મા ગામ : તાના અગીયા, હાલે : રાયપુર (છ.ગ) 
સ્વ. કરસનભાઈ કાનજીભાઈ લીંબાણી, ઉમર : ૯૭ વર્ષ, 


કરછ મા ગામ : દયાપર, હાલે : રામપુરા (કડી) 40. જાઇ 





